ami'Ínmjjtn. 

Munaðarrit til stuðninfjs Jcirkju og kristindómi fslendingu. 
aejið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. í Vestrheimi. 



KITSTJÓRI JÓN RJ.UiNASON. 

— 

15 - árg. 

WINNIPEG, DESEMBER 1900. 

Nr. 10. 


Hin fyrsta jólauótt. 

Eftir séra Stbindór Bribm, 


Hiö geigvæna niyrkr um gjörvalla jörö 
sig grúföi um heldimma nóttu. 

En úti J?ó vöktu enn hjarömenn meö hjörö, 
er hugrakkir, ötulir þóttu. 

þeir höfðu sig vanið á vosbúð og þröng 
og vökur og kulda og þrautir ; 
þeir bjuggust við nú myndi nótt þessi löng, 
þeir nötruðu kaldir og blautir. 

En nú var í Betlehem bjart og svo heitt; 
í borginni ljósin þeir sáu. 

Já, þar er nú glaumr og vel er þar veitt 
þeim voldugu, ríku og háu. 

Og aldregi fyrr hafði fjölmenni slíkt 
svo flykkzt upp að Betlehem áðr, 
og hóprinn þangað sér hraðaði líkt 
og hraðspunninn, óslitinn þráðr. 

Já, þar voru höfðingjar hvervetna frá 
úr héruðum ríkisins öllum, 
og margan þar skrautbúinn mann var að sjá 
viö munað í bœjarins höllum. 



102 


En þar komu’ og fátœkir, félausir menn, 
sem fengu’ ekki húsrúm hjá neinum. 
Og fátœkt á heima í heiminum enn,— 
það heyrum vér, sjáum og reynum. 


En hvaö var aS tarna, um hagann varð bjart, 
svo hjarðmenn þar skjálfa af otta. 

Sjá, jörðin öll fœrist í skínanda skart. 
í skyndi þeir leggja á flótta. 

En engill stóð hjá þeim og ávarpar þá : 
,,_Hvort ætlið þér, vinir, að flýja ? 

Ó, heyrið þér orð mín og hlustið mig á, 
því huggun eg fœri’ yðr nýja. 

Eg kem með þá huggun, sem fólkið allt fær, 
og friðinn á jörðu eg boða. 

Nú ljósið það kveikt er, sem lýsti’ ekki’ í gær, 
er leiða skal mannkyn úr voða. 

því guð leit til mannanna niðr í náð 
og nálægist þá, eins og bróðir, 
sem hann hafa umflúið, hatað og smáð.— 
Sjá, hér er f fjárhúsi móðir. 

Hún hefir það barnið í heim þennan fœtt, 
er heitið var mannkyni forðum, 
hinn heilaga frelsara’ af Abrahams ætt; 
guðs orð standa jafnan í skorðum. “ 

Og himneskar birtust þar hersveitir þá 
hjá hirðum og lofkvæði sungu. 

Á svipstundu hvarf þá öll hræðsla þeim frá 
og harmr og raunirnar þungu. 

þær dýrð sungu guði, sem gaf mönnum frið 
og gleðina’ á jörð sendi niðr, 
og samtengdi mennina sjálfan sig við, 
lét segja’: ,,Eg hef' þóknun á yðr“. 


Svo úti er sýnin og allt verðr hljótt, 

en innvortis hirðarnir brenna. 

þeir segja : ,,Vér skulum nú skunda heim skjótt 

og skoða vel atburðinn þenna. “ 



IÓ3 

Til Betlehem héldu meö brennheita von 
og beinustu skunduöu götu. 

í fjárhúsi mey haföi frumgetinn son ■ . 

þar fœtt og hann lagöan í jötu. 

þeir agndofa stóöu og inntu því frá, 
er úti í högunum skeði. 

Og allir, sem heyrðu það, undruðust þá ; 
hið innra bjó friðr og gleði. 

En þá var í höllunum háreysti' og þras 
og hverskonar ólæti’ og stunur, 
og illmæli’ og deilur og óþarflegt mas. 

Ó, aðgætið : hvílíkr munr ! 

þeim andlega voluðu’ og fátœku fyrst 
er fagnaðarerindið boðað. 
þótt auðlegð og heimsgœði hafi þeir misst, 
hið himneska geta þeir skoðað. 

I fátœkum hreysum oft friðrinn býr, 
en fláræði’ í konunga höllum. 

Sé andi guðs með oss, allt fláræðið flýr, 
því frið viil hann gefa oss öllum. 

þú, hirðirinn góði, komst hingað á jörð 
til hagvilltra, glataðra sauða. 

Ó, leita þú að oss og leið þína hjörð 
í ljósið til þín gegn um dauða. 

t 

Frá Islandi. 

Ffftir séra Jónas A. SÍKurduon. 

XII. 

(Nidrlagsþáttr.) 

Kirkja Reykvíkinga og dómkirkja landsins er .hvergi 
nærri nœgilega stór fyrir söfnuðinn, eins og hann hefir vetv 
ið síðustu árin. I Reykjavík er þörf á tveimr lúterskum 
kirkjum með 2 til 4 þjónandi prestum* er vinna saman í kær* 
leika og bróðerni á hinum sama grundvelli. Kirkjulífi höfuð- 
staðarins fer ekki verulega fram fyrr en þetta verðr. Sunnu- 
dags-uppfrœðsla unglinganna, hvort sem hún er nefnd sunnu- 
da^sskóli eða barnaguðsþjónusta, ætti að fara fram í kirkj- 



164 


Unni, e8a kirkjunum, þegar þeitn fjölgar. Á öörum staö*) 
hefi eg lýst þeim barnaguösþjónustutn og sagt sögu sunnudags- 
skólahreyfingarinnar á íslandi. þar hefi eg einnig minnzt á 
þá efnismenn, er fyrir því starfi gangast. En aöal-maörinn 
í þvf starfi, Friörik Friöriksson, er nú hefir nýlokið námi sínu 
viö prestaskólann, er alveg einstakr maör í kirkjusögu íslands 
á síöari tíö. Elja hans og óeigingirni í öllu hans verki, auk 
annarra stór-kosta, er dœmalaus vor á meðal. Starf hans 
fyrir hina ungu nemr ekki staðar viö barnaguðsþjónustur á 
sunnudögum, heldr hefir hann komið á fót margskonar fé- 
lagskap og starfsemi, ásamt kennslu, fyrir unglingana í 
Reykjavík, allt til þess að geta haft kristileg áhrif á þá. Vak- 
inn og sofinn vinnr hann þannig, þrátt fyrir hin erviðustu 
kjör. Meöal annars heldr hann úti mánaðartíðindum, er 
skýra frá starfi unglingafélaganna og flytja ýtnsar kristilegar 
hugvekjur. þau kosta einungis fáa aura, og ætti íslenzkir 
unglingar hér vestra aö lesa þau. þegar kirkja íslands eign- 
ast marga slíka starfsmenn og kærleiksþjóna, þarf hún ekki 
að kvíða né kvarta. Eg er hjartanlega samþykkr einum allra 
merkasta presti íslands, er skrifaði mér, meðal annars, þetta : 
,,Ef drottinn fær snúið hjörtum vor prestanna fullkomlega til 
sín, lagast allt annað í hinu andlega ástandi landsins. “ 

Um dómkirkjuna í Reykjavík skal eg auka þessu við : Að 
utan er hún ekki fögr kirkja, enda farin að eldast. Turninn 
er lágr og tilkomulaus. Bœjarklukkan er myndarleg, en 
engin prýði er að hinum flatta þorski, livort sem hann á að 
tákná þjóðarmerkið, sem ekki á við, þó á ^/h'^-kirkju sé, eða 
,,guðlaxinn“ samkvæmt hinni fornhelgu hugsun. Annars ber 
meira á kaþólsku kirkjunni en dómkirkjunni í bœnum. Að 
innan er dómkirkjan aftr mjög vel gjörð. Prédikunarstóllinn 
er þó ekki á hentugum stað og all-ervitt mun að tala í henni, 
ekki stœrra húsi. En þó þetta sé nú hér sagt, efa eg mjög, 
að kirkjubyggingarnefnd Reykjavíkr taki það til greina síðar 
meir. — En eins og hagsýni í verki er nauðsynleg, þegar 
kirkja skal byggð, eins þarf kirkjuleg smekkvísi yfir höfuð að 
aukast. Og á íslandi er of lítið af henni. 

*) ,,Kenuaranutn‘' XI, 10, bls, 151—158, 



r6.5 

Um sönginn í dómkirkju landsins er óhætt aö segja þaö, 
aö vafalaust gæti hann veriö hetri en hann er. Allar ástœötir 
eru til þess, að hann gæti veriö meira lifandi og upplyftandi 
en mér fannst hann vera. Söngr safnaöarins á engan smá- 
ræðis þátt í því, hvernig guösþjónustan neppnast, hvar sem 
er, og hver áhrif hún hefir á mannshjörtun. Kirkjusöngrinn 
heima er œöi seinn og þunglamalegr, einhver útfararblær á 
þeirri athöfn, án þess þó mér falli vel í geö öfgarnar gagn- 
stœðu í enskum og ameríkönskum kirkjusöng eða eg mæli 
með þeim. 

Annað atriöi má ekki alveg gleymast. Bœnin er eða 
hefir veriö að hverfa úr kirkjum íslendinga, — hvað sem hjört- 
urn þeirra kann að líða. Efamál er þaö, hvort þaö er eiginlega 
bœn, sem flutt er undirjm nafni af sumum íslenzkum prédik- 
unarstólum, því eg hefi bæöi heyrt og séö prédikaö í bœninni 
og beðið í prédikaninni. En úr kirkjubekkjunum fannst mér 
bœnagjörðin nálega horfin, þar sem eg sá fólk viö guðsþjón- 
ustugjörð. Og hér vestra bryddir almennt á því sama.. I 
þessu, sem ýmsu ööru kirkjulegu, hefir tilfinnanleg aftrför átt 
sér stað meðal vor síöastliðin 25 ár. Einhverja ögn er þetta 
þó að lagast sumsstaðar í allra síöustu tíð. 

Ekki þarf að lýsa ]?ví, hve mjög þessi bœnagjörðarskortr 
ber vott um ýmsa aðra andlega vöntun, hvar sem hann kemr 
frarn, í prédikunarstól eða kirkjubekk. Manni getr fundizt, 
að öll vöntun á sannri trú og syndajátning, á viðkvæmni og 
auðmýkt fyrir guði, öll þrjózkan og harðneskjan í manninum, 
sem jafnvel í kirkjunni vill verja hjarta sitt gegn guði og 
áhrifum hans orða, eins og hermaðr ver vígi sitt, komi einmitt 
fram í þessum tilbeiðsluskorti. Ivuldi og mótþrói mannsins 
gegn hinu guðlega kemr þar fram sem holdi klæddr. því 
,,bœnin má aldrei bresta þig“ og þá sízt í sjálfri guðsþjónust- 
unni í drottins húsi, því ,,þeir, sem tilbiðja hann, eiga að til- 
biðja hann í anda og sannleika“. 

Hinn stutta tíma, er eg dvaldi í Reykjavfk, gat eg lítið 
sem ekkert ferðazt, mest vegna stöðugra úrfella. þó fór eg 
13. Sept. til þingvalla, og með mér þeir Einar Hjörleifsson og 
Haraldr Níelsson, Óhætt er að segja mönnum það, að þeir 



menn eru fulltrúar hins allra bezta og ahgengilegasta í öllu 
þjóölífi og kirkjulífi á ættjörBu vorri á yfirstandandi tíö. í 
þessari þingvallaferð gjörðist lítið, sem almennum tíðindum 
'sætir. Vitanlega var niér sjálfum þessi samfyigd eitt hið 
ánœgjulegasta á íslandsferð minni, og mun hún seint fyrnast 
mér.—Aform mitt hafði verið, að fara frá þingvöllum austr 
að Guílfóssi og Geysi og austr að Stóra-Núpi. En tíðarfar 
og tímaleysi hamlaði því. 

Eiginlega veitti eg helzt athygli mönnum og mannlífinu 
í Reykjavík. þó sá eg í svip söfnin þar m. fl. Landsbóka- 
safnið er býsna myndarlegt,bókasafn með nálægt 40þúsundum 
binda. Forngripasafninu var einna lakast fyrirkomið. Eng- 
in skrá er til yfir það og enginn leiðarvísir. Og fremr líktist 
j?að ruslakistu en safni. Hvað mig snerti, bœtti það úr, að eg 
naút fylgdar hins göfuga og góða öldungs Páls sagnfrœðings 
Melsteð. — Vísir til málverkasafns og náttúrufrœðislegs safns 
eru og til. íslendingar hér vestra ætti að gefa þessum söfn- 
um árlega ýmislegt, sem þeir kunna að komast yfir hér í 
landi. 

Eg vík aftr orðum að Páli Melsteð, því hann er mér þó 
dýrmætari en öll söfnin þar, — er sjálfr safn af fróðleik. 
Hann er með elztu mönnum á íslandi, nú rúmra 88 ára (f. 
13. Nóv. 1812), en hefir þó stálminni og er efalaust með á- 
gætustu og margfróðustu mönnum af vorum þjóðflokki. Auk 
þess er hann enn eins áhugamikill sem hinir áhugamestu yngri 
msnn, ekki sízt um öll andleg mál. Líkt og Símeon, kvaðst 
hann nú leggjast miklu ánœgðari í gröf sína en fyrir nokkrum 
árum, j?egar vantrúin gekk hæst,—sökum hinna nýju trúar- 
strauma að ströndum íslands. Vestr-íslendingum ann hann 
líkt og faðir börnum, einkum fyrir hin kirkjulegu störf þeirra, 
— enda hafa þeir lítið annað gott gjört sem félag manna. Og 
þegar hann fer að tala um þau efni, þá má vera dimmt í lofti, 
ef ekkert birtir til í grennd við Pál Melsteð, og œði kalt, hitni 
manni ekki um hjartarœtrnar við fœtr öldungsins. Gott er 
nú vissulega fyrir oss, útfluttu, fjarlægu börnin íslands, að eiga 
þar aðra eins vini og hann. Gott fyrir ísland og þjóðina að 
eiga annað eins barn, En óneitanlega er það þó hvað gleði- 



legast fyrir kristna menn aö vita, a 5 kirkja vor á vit og kær- 
leik og hjarta slíkra manna me 5 sér. þaö vegr á móti býsna 
miklu af ókostum, aftrför og afneitan óvitra eða óþrosk- 
aöra andstœSinga. 

Reykjavík — og ísland — á marga vini Vestr-íslendinga, 
eða öllu heldr : Vér eigum þar marga brœðr og margar systr, 
hvað sem eitt blaðið j?ar kann að segja. Sú vinátta er ein- 
læg. Hin fornu óvirðingarmerki gagnvart vestrfaranum eru 
horfin. Og efinn um framtíð þeirra er að upprœtast. I stað 
þess njóta nú Vestr-íslendingar virðingar og trausts meðal 
góðra manna heima. það mun vera til talsvert meiri sveita- 
rígr heima á íslandi en nú á sér stað milli Austr- og Vestr- 
Islendinga. þessi breyting er hvað áþreifanlegust og gleði- 
legust í Reykjavík. Vitsmunir Einars Hjörleifssonar, sann- 
girni Björns Jónssonar og nú síðast, ef til vill, góðsemi Ólafíu 
Jóhannsdóttur, eiga ekki hvað minnstan þátt í því, að breyta 
þeim kala, sem kominn var inn eystra og vestra, í kærleik. 
Og gott á hin íslenzka j?jóð, fœri hún sér í nyt og fái að njóta 
kenninga og krafta Einars Hjörleifssonar og Björns Jóns- 
sonar. Fyrir lítt kunnuga má geta þess, að Björn Jónsson er 
eitt mesta stórmenni íslands, maðr augsýnilega kjörinn af 
œðra valdi sem bardagamaðr hinna beztu hreyfinga í þjóðlíf- 
inu, hinn sanni Islands-ráðgjafi, þrátt fyrir ókvæðisorð óvina 
hans, og hvern sem konungrinn velr. 

Margt annað vildi eg sagt hafa og segja frá Reykjavík og 
Islandi. En eg finn það nú bezt, að eg get ómögulega sagt 
sumt, er eg vildi, né sagt það nógu vel, svo bæði einlægnin 
og bróðurkærleikrinn skipi þar ágreiningslaust öndvegið, en 
til þess hefir mig langað. Svo hlýt eg einhvern tíma að enda 
þessi mín orð. Eg vil því ekki verja þau né afsaka frekar 
gegn þeim, er finnast þau bera lítinn vott um kærleik til lands 
og j?jóðar. Eg veit, að í hjarta mínu hefi eg aldrei unnað 
Islandi né íslenzkri þjóð meir en einmitt eftir þessar síðustu 
samvistir, þrátt fyrir hiö ýmsa öfugstreymi þar, sem mér duld- 
ist ekki og eg vil ekki heldr dylja. Ekki skil eg heldr, að 
neinum þyki minna koma til fslenzku fjallanna og fjarðanna, 



þótt honum þyki þúfurnar ljótar og fenin skaöleg.og vilji burt- 
rýma þeim. Og þess vildi eg mega óska, að engan búsettan 
mann á íslandi langaði minna til að taka stein úr götu 
eða slétta þúfu úti á íslandi en margan útfluttan fslending 
langar til þess. 

Daglega verðr maðr þess var, að margir útfluttir íslend- 
ingar vildi fegnir fá að deyja í einhverjum dala-faðminum 
heima á íslandi ; og eg tel mig einn í tölu þeirra. þó ætti 
löngunin til að lifa þar og starfa að vera enn sterkari, ef það 
líf þyrfti þá ekki að verða eitt ónýtt vindhögg í mótveðrun- 
um þar. 

Og þótt eg ætti heim að hverfa hingað í auðugra og betra 
land, þar sem jafnvel ný-innfluttum öreigum frá íslandi líðr 
flestum efnalega eitthvað betr en þeim leið þar, þó eg ætti 
hér margt kært, eins og á íslandi, þó framfarirnar brosi hér 
við manni og mannshöndin og mannvitið hafi gjört hér meira 
en víðast annnarsstaðar á hnettinum,—en ef til vill aftr 
einna minnst á íslandi, — þá fann eg bezt, er þeir menn, er 
urðu mér einna kærastir af vandalausum, fluttu mig, eftir ný- 
afstaðinn norðangarð, úr landi og út í póstskipið ,,Vesta“, að 
kvöldi hins 28. Sept., að maðrinn—sumir menn að minnsta 
kosti — lifir ekki af einu saman brauði, efnum, framförum né 
mannvirkjum. Og að fátœka landið og framfaraminna fólkið 
getr orðið manni kærara en auðugra land og framfarameira 
fólk, —eins og foreldri kýs heldr að dvelja hjá barni sínu bil- 
uðu á heilsunni en að gleðja sig í glaumi hinna alsælu og 
óskyldu. 

Stundum hefir þessi tilfinning leitt mig í þær öfgar, að 
mér hefir fundizt betra að biðja beininga á íslandi en að ráða 
ríkjum víða annarsstaðar á jörðinni. 

Og þegar eg hafði kvatt alla, var orðinn einn á skipsfjöl, 
þrátt fyrir fáeina íslenzka samferðamenn, og náttmyrkrið og 
sjávaröldurnar tóku frá mér og skyggðu á Reykjavík og ís- 
land, fór eg, meðal annars, að hugsa um orð skáldsins, sem 
liföi og dó svo einn og án þess að geta nokkuð annað en lýst 
tilfinningum sínum : ,,Nú er horfið norðrland, nú á eg 
hvergi heima“. Ekki að eins norðrhluti íslands, þar sem við 



169 


báöir uxum upp og þar sem hin einu léttu spor lífs míns voru 
stigin, þar sem meövitundin um gleöina og guö var ómenguö, 
var nú horfinn, heldr var aö hverfa mér ,,norörland“ heims- 
ins, útvörör heimsmenningarinnar, hiö ógleymanlega ættland 
sagna og frelsishreyfinga •—- og mitt ættland. Eg var aftr 
staddr á ,,Kaldadal“ lífsins, sem skáldið, og átti hvergi 
heima, var sem ,,hrísla á hóli“, tekin þaöan upp og send af 
örlögunum í annan jaröveg og ólíkt loftslag til aö lifa þar eöa 
deyja. 

Annaö flaug mér eölilega í hug: vísa Páls Vídalíns, kveö- 
in viö skipsfjöl á Skagaströnd, í héraði okkar beggja, 11. Okt. 
1715, er hann, nauðugr viljugr, varð aö yfirgefa allt sitt til aö 
standa fyrir málum sínum í Kaupmannahöfn viö Odd óvin 
sinn Sigurðsson: 

,,Látum líöa’ og bíða börn, 
befölum guði tíma ; 
þegar eg kem yfir þessa tjörn, 
þá er mér ráöin glíma. “ 

Eg vissi af baráttu víðar en á Islandi, einnig hinum megin 
viö hafið. Eg fann, aö þessi mín önnur œskutíö á Islandi var 
á enda. 

En það land, sem á aðra eins sögu og annað eins lífs- 
magn og Island, þaö land, sem enn á önnur eins börn og Pál 
Melsteð og Valdemar Briem, Einar Hjörleifsson og Björn 
Jónsson, Jón Helgason og Harald Níelsson, og heila fylking 
andlega hraustra drengja, það land á meira — eða getr átt 
meira—en aftrför, harðindi og dauöa, fyrir þjóölíf og kirkjulíf. 
,,Meðan þú átt þjóðin fróða 
þvílík manna blóm, 
áttu sigr, gull og gróöa, 
guff og — kristindóm. “ 

* # 

* 

Eg ber ekki viö aö kveðja ísland á annan hátt, eða aö 
reyna aö þakka mönnum þar kærleik við mig með orðum, því 
eg kann það ekki. 

En hið eilífa kærleikshaf almáttugs guðs umfaðmi ísland 
og íslenzka þjóð. Og eins og hafið hylr mér nú landið, láti 
hann öll þess mein hulin og horfin. 



I/O 

Bréf 

frá hrrra biikupinum á Istandi. 

Reykjavík, 24. Október, 1900. 
Velæruveröugi prestr séra Björn B. Jónsson ! 

þegar eg fyrir tveim mánuöum kom heim úr visitazíuferð 
minni á norörlandi, beiö mín meðal margra annarra bréfa 
yðar vinsamlega og kæra bréf frá 20. Júlí, þar sem þér sem 
skrifari hins ev. lút. kirkjufélags íslendinga í Vestrheirni send- 
ið mér í umboði félagsins ályktanir þær, sem þaö samþykkti á 
síðasta kirkjuþingi sínu út af kristnitöku íslendinga fyrir 900 
árum. 

þessi sending var tnér innilega kærkomin, mín vegna 
sjálfs og vegna hinnar íslenzku kirkju í heild sinni Eins og 
eg — og eg er viss um prestalýðr landsins yfir höfuð — óskar 
þess einlæglega, að band kristilegs kærleika og bróðurlegrar 
einingar megi jafnan tengja saman kirkjuna og fólkið á móöur- 
landinu við kirkjuna og fólkið, sem, runnið af sama stofni og 
mælandi sama mál, lifir fyrir vestan hafið, svo er oss kær og 
dýrmætr sérhver vottr um sama hugarfar hjá yðr oss til 
lianda. Slíkr ljós vottr eru oss nefndar ályktanir, og þess 
vegna fœri eg yðr, og bið yðr að flytja kirkjufélaginu, hjartan- 
anlega þökk fiá mér og hinni íslenzku kirkju fyrir þetta bróð- 
urlega ávarp, sem eg þegar hefi gjört heyrum kunnugt í blað- 
inu ,,Verði ljós!“ og mun einnig, ef guð lofar, leggja fram á 
næstu synodus. 

Eg skal jafnframt láta þess getið, að mér er kunnugt um, 
að viö minningar-guðsþjónustu þá, sem eftir tilhlutun synod- 
usar og ráðstöfun minni var haldin um gjörvallt landið síðustu 
sunnudagana í næstliðnum Júní, var á mörgum stöðum, og 
líklega flestum, einnig minnzt þess fjölmenna hluta hinnar ís- 
lenzku þjóðar, sem nú býr í Vestrheimi og hefir stofnað þar 
öflugt kirkjulegt samband, til þess að geta varðveitt sem bezt 
hinn sameiginlega kristindómsarf þjóðarinnar. Einnig þetta, 
sem í sjálfu sér er svo eðlilegt, er Ijós vottr um það, að and- 
lega bandið á milli yðar og vor, er alls eigi brostið, þrátt fyrir 
fjarlægðina. 



Eins og þér máske hafið fengiö vitneskju um, var eg van- 
heill við heitnkomu mína og hefi verið það lengst af til þessa. 
Af þessu er þaö sprottið, að eg ekki hefi svarað bróðurlegu 
ávarpi yðar fyrr en svo löngu á eftir. 

Með beztu óskum og bróðurlegri kveðju og með mestu 
virðing og vinsemd er eg 

yðar einlægr 

Hallgrímr Sveinsson. 

ALDAMÓT fyrir þetta ár eru nýkomin út. það er tí- 
undi árgangr þeirra. þau hafa í þetta skifti eins og tvisvar 
áðr næst á undan verið prentuð hér í Winnipeg í prentsmiðju 
,,Lögbergs“ og eru hið ytra nákvæmlega eins útlítandi og 
fyrr, og stœrðin hin sama. 

Efnið er all-margbreytilegt. Fyrst er prédikan út af 
kristnitökunni á íslandi árið iooo eftir ritstjórann, séra Frið- 
rik J. Bergmann; þar næst fyrirlestr sá um mótsagnir , sem 
séra Jón Bjarnason flutti á síðasta kirkjuþingi; j?á erindi það, 
er séra Jónas A. Sigurðsson fiutti á sama þingi, til inngangs 
umrœöna um rettlœtinguna af trúnni; þá ritgjörð frá rit- 
stjóranum um hinar nýju biblín-rannsóknir (út af Mósesbóka- 
fyrirlestri séra Jóns Helgasonar, sem nann sendi í sérprentan 
hingaö vestr mjög skömmu eftir að hann var fluttr á synodus); 
þá fyrirlestr um steina, sem séra N. Steingrímr þorláksson 
flutti á kirkjuþingi í fyrra;—og loks bókmenntaþáttr með vana- 
legri fyrirsögn (,,Undir linditrjánum“) eftir ritstjórann. þessi 
síðasti þáttr er með lang-lengsta móti. 

Ritið er með sama verði og áðr. Kostar að eins 50cent. 
Að prentan og pappír er ekki eins vel vandað til neins ís- 
lenzks tímarits, er nú kemr út. Og verðið er í rauninni langt 
um of lágt, þótt að eins sé tekið tillit til þess. Að því er til 
efnisins kemr, vonum vér, að þessi árgangr ritsins reynist 
eins mikils virði og nokkur, sem áðr hefir út komið. 

,,Aldamót“ þessi verða væntanlega til sölu hjá prestum 
kirkjufélagsins flestum eða öllum og þeim mönnum öðrum, er 
fyrri árgangar hafa fengizt hjá að undanförnu. 



Menn fá ,,Aldamót“ nú fyrr en á nokkru ári áör, ogþaö 
á mjög góöum tíma,—rétt fyrir jólin. 

Séra Rúnólfr Marteinsson j?jónaöi þingvalla-nýlendu- 
söfnuöi í Assiniboia frá því í byrjun Júlfmánaðar þangað til í 
lok Októbermánaðar. En á þeim tíma snemma fór hann í. 
missíónar- erindum til Vatnsdalsbyggðarinnar íslenzku út frá 
Qu'Appelle-ánni nálægt 30 mílum suðr frá Churchbridge. I 
fundarhúsi þeirrar byggöar prédikaöi hann fyrir meginþorra 
nýlendumanna þar sunnudaginn 12. Ágúst, og dagana næstu 
á undan og eftir heimsótti hann alla búendr og átti tal við þá 
um andleg mál. Við þetta tœkifœri myndaðist ]?ar sunnu- 
dagsskóh með þrem kennurum. 

Séra Rúnólfr hefir ritað góða grein um þessa missíónar- 
ferð sína í ,,Lögbergi“, 15. Nóv. Honum fannst mikið um 
náttúrufegrð þá, er þessir vestr-íslenzku Vatnsdœlir eiga við 
að búa. Furðu þykir honum gegna, hve mikið er ]?ar af söng- 
elskandi og söngfróöum mönnum í samanburði við aðrar ís- 
lendingabyggöir bæði nyrðra og syðra. En kirkjulífið er þar 
eftir því, sem hann segir, og eins og búast mátti viö, í órœkt, 
skoðanir margra fráhverfar lúterskri trú og lítill áhugi almennt 
fyrir kristilegri starfsemi. Engu að síðr tóku allir honum vel. 

Eigi löngu áðr en séra Runólfr hætti að þjóna söfnuðin- 
um í þingvallanýlendu brá hann sér þaðan vestr í land og 
heimsótti smáhópa íslendinga í Yorkton, við Foam Lake o. 
s. frv. 

Frá byrjun Nóvembermánaðar til ársloka eöa því sem 
næst þjónar hann söfnuðinum íslenzka í Alberta út frá Tinda- 
stóls-pósthúsi. 

Séra Jón J. Clemens, p - estr Argyle-safnaðanna hér í 
Manitoba, heimsótti söfnuð íslendinga í Pipestone-byggð 
(Jóhannesar-söfnuð) í Nóvember áliðnum, dvaldi þar frá 20. 
til 24. þess mánaðar, prédikaði og vann önnur prestsverk. 
Sunnudaginn 25. var hann í Brandon, prédikaði þar tvisvar 
þann dag í kirkju íslenzka safnaðarins og tók nokkra til altar- 
is. Guðsþjónustur þessar allar vel sóttar, segir hann. 



Um synodus þá, er haldin yar síöastliöiö sumar á vana- 
legum tíma í Reykjavík, heíir gleymzt aö geta hér í blaöinu 
þangaö til nú. En þess kirkjulega fundarhalds var og að litlu 
getiö í blööunum þar á staðnum,—líka í ,,Verði ljós!“ þar 
gjöröist og fátt, sem í frásögur sé færanda. Tveir fyrirlestrar 
voru þar þó fluttir, annar af séra Jóni Helgasyni, um ,, Móse- 
bcekrnar í ljósi hinna vísindalegu biblíu-rannsókna“, sem síö- 
an var prentaör í Tímariti bókmenntafélagsins, hinn af séra 
Friðrik Hallgrímssyni, um ,,skriftamál“. Og svo var nú tek- 
in sú ályktan, aö framvegis skyldi á hverri synodus á sama 
hátt komið með tvo fyrirlestra, annan vísindalegs efnis, en 
hinn ,,aöallega uppbyggilegs“ efnis. það aö gjöra það að 
reglu, að annar fyrirlestrinn skuli vera vísindalegs efnis, bend- 
ir til þess, aö synodus eigi framvegis eins og aö undanförnu aö 
eins að vera fyrir presta og guðfrœðinga, sem þó vissulega er 
mjög óheppilegt. Alyktaö var það og á synodus þessari, aö 
stofnað skyldi sem fyrst til nýrrar kvöldlestrarbókar, hug- 
vekjusafns, sem flestir nútíöar-kennimenn íslenzkir legði sinn 
skerf til, og var skorað á biskup landsins, hr. Hallgrím Sveins- 
son, að hafa formennskuna í fyrirtœki þessu. 

Séra Jens Pálsson í Görðum á Álftanesi prédikaði á und- 
an synodus í þetta sinn, út af Matt. 5, 13-16 (salt og ljós), 
og er sú prédikan prentuð í ,, V. 1 . “ Meðfram er það minn- 
ingarræða út af 900 ára afmæli kristninnar á íslandi. —Alls 21 
maðr sat á fundinum, sem stóö tvo daga, 29. og 30. Júní. 


Prestafélag Norölendinga hélt í suinar, sem leiö, ársfund 
sinn í Sauðárkrók, skömmu síðar en prestastefnan stóö í 
Reykjavík. Frétt höfum vér úr bréfl frá einum félagsinanna, 
að fundr þeirra hafl í þetta skifti verið öllu daufari en áör. þó 
voru þar fluttir ekki færri en þrír fyrirlestrar: einn af séra 
Sófoníasi Halldórssyni, unx kröfur prestanna til nútímans, 
annar um einingarband vort, af séra Jónasi Jónassyni, og 
hinn þriöji um altarisgöngu, af séra Hjörleifl Einarssyni. 
Auk þess var rœtt urn barna-uppfrœðing og ferming, unglinga- 
félagskap o. fl. 



t '74 


Tólf prestar voru á fundinum, sem eins og synodus stóö 
yfir í tvo daga (4. og 5. Júlí). 

Óvíst er, hvort tíðindi frá þessu fundarhaldi veröa nú 
gefin út ísérstökum ritlingi. þó er viö þvíbúiztí,, Veröi ljós!“ 

Ákveðið er, að haldnir verði samtalsfundir út af andleg- 
um málum á þeim stöðum og tímum, sem nú skal greina: 

I kirkju hins lúterska safnaðar íslendinga í Selkirk að 
kvöldi föstudagsins 28. þessa mánaðar (Desember);-—í Fyrstu 
lútersku kirkju í Winnipeg að kvöldi nýársdags 1901;—og í 
kirkju Argyle-safnaða fimmtudaginn 3. Janúar, frá hádegi. 
Aðal-umrœðuefnið á öllum þessum fundum verðr fermingin. 

Mælzt er vinsamlega til, að fólk hlutaðeigandi safnaða 
sœki fundi þessa vel og styðji eftir megni að því, að þeir geti 
orðið til uppbyggingar og ánœgju. Skorað er og sérstaklega 
á alla presta kirkjufélagsins að koma, ef ástœður leyfa, og 
leggja sinn skerf fram á fundunum öllum. 


SKÝRSLA FRÁ BANDALAGI FYRSTA LÚT. SAFN. í WPEG. 

(Skrifuð og lesin á ársfundi hinna sameinuðu bandalaga í 
sumar, sem leið, af Jakob Johnston.) 

Samkvœmt skýrslu þeirri, sem þetta bandalag lagði fram í fyrra á 
hinum sameiginlega bandalagafundi, voru meðlimir þess þá 179 að tölu. 
Síðan hafa því bœtzt 28 nýir meðlimir, en úr því hafa farið 4. Tala inn- 
ritaðra meðlima er því nu 203. Fjárhagr þessa bandalags má heita 
góðr. I fyrra, 1. Jún., átti það í sjóði 9 doll., og tekjur á árinu hafa 
verið 95 doll. En nú á það i sjóði 24 doll. og um 65 doll. úti standandi. 
Það hefir á árinu borgað til safnaðar síns 40 doll.; einnig borgað þá 20 
doll., sem það í fyrra lofaði til missíónarsjóðs kirkjufélagsins. Enn 
fremr hefir það gefið 10 doll. til fátœkra (um jólin) og 10 doll- til kirkju- 
byggingar í Keflavík á íslandi. Þetta er alls $80. Einnig er bandalagið 
að safna sjóði til píanókaupa, og er sá sjóður nú orðinn 50 doll. Sjóðr 
þessi heflr aðallega myndazt með gjöfum frá einstökum meðlimum, en 
svo hefir og bandalagið á hverju ári að undanförnu haldið einn eða tvo 
,,opna“ fundi í kirkju safnaðarins, þar sem öllúm hefir verið boðið að 
koma. Og hafa á þeim fuudum verið tekin samskot til arðs fyrir píanó- 
sjóðinn. Ávallt hefir verið vandað til prðgramms fyrir þessa opnu 
fundi, og hafa þeir iðuiega verið vel sóttir og í alla staði ánœgjulegir. 

Hinir venjuKgu fundir hafa verið haldnir vikulega eins og áðr: trú- 
málafundir, menntamálafundir og starfsfundir til skiftis. Fyrirkomu- 
lag fupdauna hefir verið hið sama og áðr, að öðru en því, að mefri 


175 

hluta þessa ávS hefir prestr safnaðarins fiutt bœn i fundarbyrjan, sem 
ekki hafði áðr tíðkazt 1 ). 

Ef tekið er tillit til hins ýmsa, sem í stórbce er til að draga athygli 
unga fólksins burt frá fundunum, má segja, að fundir hafi verið þoian- 
lega sóttir, þó mikið standi enn til bóta í þvi efni; einkum eru það ungu 
piltarnir, sem erviðast er að halda í, og unga fólkið yfir höfuð er of 
hylskið í fundasókninni. Þœtti bandalagi Fyrsta lút. safnaðar mjög 
vænt um, ef þessi sameiginlegi fundr gæti gefið einhver góð ráð til að 
bœta úr þessu. Því það er óneitanlega eitt af aðal-ætlunarverkum þessa. 
félagskapar, að venja hina ungu meðliini bandalaganna á að taka lif- 
anda þátt í starfi því, sem bandalagið er að vinna. En það getr ekki 
orðið nema fundarsóknin sé í góðu lagi, 

Tilfinnanlegr skaði var það fyrir þetta bandalag, að þau séra Jón 
Bjarnason og kona hans, sem ávallt hafa verið og eru lífið og sálin í 
bandalagi Fyrst.a lút. safnaðar, voru fjarverandi í allt fyrra sumar, á- 
samt tveimr fóstrbörnum sínum, sem einnig hafa ávallt verið starfandi 
meðlimir þess. En svo naut það hins vegar aftr leiðbeiningar hins 
unga og ötula prests Rúnólfs Marteinssonar. Hinn stutta tíma, sem 
hann starfaði í þessu bandalagi, ávann hann sér i því jafn-marga vini 
og meðlimiruir voru margir. 

Þótt allt hafi nú ekki gengið að óskum og ýmislegt sé óunnið, sem 
gjöra hefði átt, þá er þó skyldugt að þakka guði fyrir handleiðslu hans 
á hinu umliðna ári, um leið og maðr felr sig honum á ókominni tíð, 
með bœn um aukið starfsþrek og meiri áhuga bæði hjá ungum og 
gömlum. 


SKÝRSLA FRÁ BANDALAGI ST. PÁLS-SAFN. í MINNEOTA. 

(Lesin af G. B. Björnson,) 

Það er fagnaðarefni að tilkynna, sð þetta félag hefir tekið miklum 
framförum á þessu síðastliðna ári, Meðlimirnirsýnast hafa fengið meiri 
áhuga fyrir nytsemi félagsins en áðr, og vi rðist, að margt af félagslim- 
umvilji leggja alla sina krafta fram til að auka og efla vöxt og viðgang 
þess. Sérstaklega skal þess getið í þakklætis og virðingar skyni við 
prest; safnaðarins, séra Björn B. Jónsson, að framfarir í hinu andlega 
lífi og áframhald félagsins er honum mest allra að þakka. 

Fundir félagsins eru tvennskonar: trúmálafundir og menntamála- 
fundir. Á trúmálafundum hafa aðallega verið haldnar trúarumrœður, og 
Topics verið höfð til fyrirmyndar eins og þau eru lögð fram í Lúther 
Leas;ne Review. Þessir fundir hafa verið mjög vel sóttir og hafa þeir sýnt 
miklar framfarir hjá þeim, sem í þeim hafa tekið þátt. Á menntamála- 
fundum hafa umrœður verið haldnar um nafnfræga menn og marga 
helztu viðburði nítjándu aldarinnar. 

I félagið eru nú innritaðir að meðtöldum heiðrsmeðlimum 68. Hafa 
gengið inn í félagið á árinu 16 ungmenni, en aftr á móti höfum vór 
misst sökum burtflutnings 10 meðlimi. 

*) Biblíulestr í fundarbyrjan og sálmasöngr fyrst og síðast eins 
C'g áðr. 



176 


Fundir hafa rerið haldnir á hrerju fimuitudagskvöldi (35 alls á 
árinu), að undanteknu fundarhlé, sem haft var i fyrra um heitasta tím- 
ann frá Júní til September. 

I fjárhagslegu tilliti steudr félagið sig betr en nokkru sinni áðr. 
Hefir verið tekið inn á þessu ári $30 og borgað út $22.00. Félagið átti í 
sjóði í Júní 1899 $8.55, en nú á það í sjóði $15.95. 

Tvær almennar skemmtisamkomur hafa verið haldnai’. Hin fyrri 
var afmælissamkoma bandalagsins, og var hún haldin 4. Janúar 1900 
í samkomusal bœjarins. Var þessi samkoma skemmtileg og arðsöm. 
Síðari samkoman var haldin 8. Júní 1900 á sama stað og í þvi skyni að 
bjóða hinu nýmyndaða bandalagi Lineoln-safnaðar. Samkoman byrj- 
aði með prógrammi, en þar á eftir voru veitingar og leikir. Var sam- 
koma þessi mjög ánœgjuleg og virðist hafa þau áhrif að tengja þessi 
félög til samvinnu. 

Pað er vonanda, að á komanda ári starfi félagið með líkum áhuga og 
á þessu iiðna ári. 

Minneota, Minn., 18. Júní 1900, 

Stephta Siourdson, skrif. bandal. 


SKÝRSLA FRÁ BANDALAGI FRELSIS-SAFNAÐAR OG 
FRÍKIRKJU-SAFNADAR í ARGYLE, MAN. 

(Eftir Sigrjón Sigmar.) 

I félaeinu eru innritaðir 40 meðlimir. I sjóði á það $25 og nokkra 
dollara úti standandi. Það heldr nákvæmlega sömu stefnu, að þvi er 
starfsmáta snertir, sem síðasta ársskýrsla í ,,Sameiningunni“ bendir á, 
að því undanteknu, að félagið hefir á þessu ári haft nokkra fundi þann- 
ig, að þar hefir félagsmönnum verið gefið tœkifœri til að koma með hvað 
sem að þeir hafa haft að bjóða félagskapnum til uppbyggingar. Og 
hafa því á þeim fundum ekki veriðtekið nein sérstök fastákveðin máí; 
efni til umrœðu. En sura helztu umrœðuefni hafa verið þessi á trú- 
málafundum: siðabót Lúters. æfisaga Lúters, Melankton, kristniboð á 
L ibrador og D L. Moody. En á mentamálafundum: Wm Shakespeare,' 
John Ruskin og fleira. Fundir hjá oss eigi að vera tvisvar í mán- : 
uði, en nokkur fundarföll hafa or^ið á árinu ýmsra orsaka vegna. 


,,EIMREIÐIN“, eitt fjölb' e.\ rtasta og skemmtilegasta tímaritið á is- 
íenzku. Ritgjörðir, myndir, sögur, kvæði. Verð 40 ots. hvert hefti. 
Fæst hjá H. S. Bardal, J. S. Bergmann o. fi. 

,,ÍSAFOLD“, '.ang-mesta blaðið á Islandi, kemr út tvisvar í viku allt árið; kostar 
í Ameríku $1.50. Ilalldór S. Bardal, 557 Elgin Ave,, Winnipeg, er útsölumaðr 

,,VERÐI L[OS !“— hið kirkjulega mánaðarrit jieirra séra Jóns Ilelgasonar 
og Haralds Níelssonar í Reykjavik — til sölu í bókaverzlan Halldórs S. Bardals 
i Winnipeg og kostar 60 cts. 

, KENNARINN“, mánaðarrit til notkunar við kri-tindómsfrœðsju barna í sunnu- 
daesskólum og heimahúsum; kernr út i Minneota, Minn. Argangrinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstj >rí séra Björn B. Jónsson. Útg. S. Th. Westdal. 


,,SAMEINI NGIN“ kemr út mánaðarlega,12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg,; greiðist fyrirfram. —Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Wínnipeg, Manitoba, 
Canada. — g tgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), Friðrik J. Bergmann, Jón A. Blöndal, 
R inólir Marteinsson og Jónas A. Sigurðsson. 


fRfNTS.MIDJA LÖGBERGS — WINNITftG. 



